WicipediA 


Somalieg 


Iaith Affro-Asiaidd yn y gangen Gwshitig sy'n tarddu o 
Gom A ffrica ac yn iaith frodorol y Somaliaid yw 
Somalieg.^ Mae'n perthyn i is-gangen yr Iseldiroedd 
Dwyreiniol yr ieithoedd Cwshitig, ynghyd ag Afar a Saho. 

Siaredir Somalieg gan ryw 15 miliwn o bobl yn Nwyrain 
Affrica, y mwyafrif helaeth ohonynt yn Somaliaid ethnig. 
Somalieg yw prif iaith ac iaith swyddogol Somalia a 
Somaliland, un o ieithoedd swyddogol Jibwti, a phrif iaith 
yr Ardal Somali yn nwyrain Ethiopia a Thalaith y Gogledd 
Ddwyrain yng Nghenia. Bydd rhai cenedlaetholwyr Somali 
yn galw am uno'r holl diriogaethau lle siaredir Somalieg i 
greu Somalia Fawr. 

Mabwysiadwyd yr wyddor Ladin i ysgrifennu Somalieg yn 
y 1970au, ac erbyn heddiw dyma'r wyddor fwyaf gyffredin. 
Ceir hefyd ffyrdd o ysgrifennu Somalieg yn yr wyddor 
Arabeg a systemau arbennig a gawsant eu creu yn yr 20g. 

Cyfeiriadau 



Tiriogaeth hanesyddol y Somaliaid a'r iaith 
Somalieg 


1. Somalieg (http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html7Somalieg). Ceiriadur Prifysgol Cymru. Adalwyd 
ar 15 Mai 2018. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Somalieg&oldid=10188377" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 19 Ebrill 2020, am 11:24. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



























